The Prayer that Jesus taught 
Ang Panalanging itinuro ni Jesus 


“After this manner therefore pray ye: 
Magsidalangin nga kayo ng ganito: 
Our Father which art in heaven, Hallowed be Thy Name! 
Ama namin na nasa langit ka, Sambahin nawa ang 
pangalan' mo. 


10 Thy kingdom come. Thy will be done in earth, 


as it is in heaven. 
Dumating nawa ang kaharian mo. 
Mangyari ang iyong kalooban sa lupa, gaya ng sa langit. 


" Give us this day our daily bread. 
Ibigay mo sa amin ang aming pang-araw-araw na tinapay bawat araw. 


“And forge us our debts, as we forgive our debtors. 
At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin 


na nagpatawad sa mga may utang sa amin. 


N And lead us not into temptation, but deliver us from evil: 
At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo 


kami sa masama. 


For Thine is the Kingdom, and the Power, and the Glory, 


for ever. Amen. 
Sapagka't iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang 


kaluwalhatian, magpakailan man. Amen. 


Matthew Mateo 6:9-13 


“Name Pangalan Exodus 6:3 


"key Tagalog 


Tandaan: Isa itong Draft na pagsasalin - magpadala ng mga mungkahi sa: mailto: thekeyinfo0@protonmail.com 


